MODYUL #1 SA FILDIS 


FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA 


Mahal kong Mag-aaral: 


Ang modyul na ito ay ginawa para sa inyo. Ang pangunahing layunin nito ay upang kayo ay 
matulunagan. Sa paraang ito, magkakaroon kayo ng kalayaan na pag-aralan ito at gawin ang 
nakatalagang gawaing napapaloob ditto. 


Basahin at unawain upang lubos na masundan ito. 


I. FUNCTION NG WIKANG FILIPINO 


Alamin natin kung bakit at paano naging wikang pambansa ang Filipino, naging wika ng 
bayan at wika ng pananaliksik na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan. 


A. Filipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan at wika ng pananaliksik na nakaugat sa 
pangangailangan ng sambayanan. 


a. Bilang wikang Pambansa 


Sa tulong ng wikang ito nagkakaroon ng pagkakabuklod-buklod ang lahat ng 
mamamayan sa bansang Pilipinas. Ano man ang lahi at pinanggalingang etnikal na grupo sa 
tulong nito nagkakaunawaan ang bawat isa at nagkakaroon ng komunikasyong verbal at di 
verbal. 


b. Bilang wika ng Bayan 


Ang bawat isa sa atin o bawat lugar sa bansa ay may iba't ibang uri ng wikang 
tagalog ngunit maaaring nagkakaiba lang minsan sa puntong ginagamit. Halimbawa ang 
Tagalog-Batangas kalimitan na kapag nagsasalita sila gumagamit ng katagang “e”. 


c. Bilang wika ng Pananaliksik 


Ang wikang Pilipino ay umusbong at patuloy na umuunlad, masasabing 
umuunlad ito sapagkat nagagamit ito sa pagpapalimbag ng mga aklat gayundin sa pagsusulat ng 
mga pamanahunang papel o pananaliksik. Nararapat na patuloy na pagyamanin ang ating wika 
upang mas maging maunlad ang ekonomiya at tumatatag ang pagkakakilanlan n gating lahi. 


ll. Mga Gagamit: Kolehiyo 


lll. Rasyunal 


Ang araling ito ay para sa iyo upang ikaw ay maihanda at magkaroon ng karagdagang 
kaalaman. 


IV. Layunin: 
Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 


1. Makikilala ang Filipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan at wika ng 
pananaliksik na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan. 


2. Matutukoy ang kahalagahan ng wikang Filipino. 


3. Magagamit ang wikang Filipino sa pang araw-araw na pamumuhay ang natutunan. 


V. Mga Dapat Tandaan/Panuto 
1. Basahin at unawain nang mabuti ang arali. 
2. Sundin ang mga panuto. 
3. Mag-ingat sa pagsagot sa mga pagsasanay. 
4. Sundin ang Rubriks sa bawat Gawain. 


5. Maging tapat. 


VI. PRE-TEST 


Panuto: Unawain ang talata at punan ang mga patlang ng mga nawawalang salita. Mamili ng 
salita sa ibaba: 


Isa sa mga pangangailangan ng tao ang magsagawa ng maayos na sistema ng 


upang mapanatili ang na pakikipamuhay sa 
kanyang . Karaniwang ginagamit ang sistema komunikasyong ito sa 
nating 
pang araw-araw komunikasyon 
maayos buhay 


kapaligiran 


VII. Mga Aralin sa Pagkatuto 
Function ng Wikang Filipino 
@ isang mahalagang kasangkapan sa buhay. 
@ sa pagpapahayag ng saloobin, damdamin at kaisipan. 
@ ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa kapwa. 


@ simbolo ng mga pinagsama samang salita na bubuo ng isang wika na gamit sa pasalita 


na pagpapahayag. 
@ isang sistema ng pakikipag-unawaan. 
@ batayan ng natatanging kultura ng isang bansa 
@ pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang indibidual at bilang isang bansa 
@ maaari ring maging batayan n gating nakaraan at kultura 
@ nagbubuklod sa mga Pilipino bilang pagkakaisa 
@ muli nitong pinagtagpi tagpi ang damdaming makabansa 
@ gamit din sa pananaliksik sapagkat saan ka man magpunta, maaari kang makalikom 


mga impormasyon dahil nagsasalita ng wikang Filipino halos lahat ng tao sa bansa 


Wikang Filipino, ating wikang pambansa, wika ng bayan at wika ng ating pananaliksik. Dapat 
natin itong ipagmalaki. Wika ito hindi lamang ng ating bibig kundi maging n gating damdamin 
at isip. 


Ikaw, ano ang wika mo? 


Halimbawa: [Magkamag-anak magkalayo man, nagagawan nila ng paraang magkaroon ng 
komunikasyon sa pamamagitan ng iisang wika. Maaari nilang gamitin ito sa pamamagitan ng 
pasulat o sa telepono.. 


Praktis Tayo? 


A. Bilang Filipino, may mga pagkakakilanlan tayo, sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong 
na sumusunod, maipakikita mo ang iyong pagka Pilipino: 


1. Wikang Pambansa 


N 


. Simbolong Filipino 


3. Pambansang Awit 


4. Pambansang Kasuotan 


5. Pambansang Bulaklak 


B. Wika ng Bayan 
Ano Ito? 


Bagamat may kaniya kaniyang wika tayong nakagisnan sa iba't ibang lugar kung saan 
tayo namulat ngunit upang tayo ay magkaroon ng komunikasyon, kailangan nating isulong ang 
isang wika na magiging simbolo ng pagkakaisa. Pasalamat tayo sa mga taong bumuo at isulong 
ang Filipino bilang wika ng bayan, dahil dito, nagkakaisa ang bawat Pilipino. 


Halimbawa: Ang isang Ilokano at isang Bisaya, bagamat may kinalakhan sila na magkaibang 
salita ngunit nagkakaunawaan sila sa iisang wika ito ang wikang Filipino, ang wikang pambansa. 


Praktis Tayo: 

Magbigay ng limang (5) kawikaang kinalakhan ng bawat Pilipino: 
1. 

2. 


3. 


C. Bilang wika ng Pananaliksik 
Ano ang Pananaliksik? 


Ang wikang Filipino ay gamit na gamit din sa pananaliksik sapagkat saan ka man 
magpunta, maaari ka ng makalikom ng mga impormasyon dahil nagsasalita ng wikang Filipino 
ang halos lahat ng tao sa bansa. Marami na ring mga aklat ang nakasulat sa wikang Filipino 
bukod pa ang pagkakaroon ng asignaturang Filipino rito sa Pilipinas. 


Halimbawa: May mga manunulat at mga mananaliksik na wikang Filipino ang gamit nilang 
medium sa kanilang mga thesis. 


Praktis Tayo: 


Lahat tayo, bilang Filipino, ordinaryong mamamayan man tayo, manunulat, mananaliksik, ano 
man ang katayuan natin sa lipunan, ang wikang Filipino ay dapat nating ipagmalaki. Ang mga 
sumusunod ay mga dahilan kung bakit dapat ipagmalaki ang wikang Filipino. Bilang Filipino, 
nararapat lang na malaman natin ang mga dahilang ito. 


Unawain ang mga dahilang ito at magbigay ng iyong hinuha sa bawat bilang, magbigay ng isang 
pangungusap bawat bilang: 


1. Ito ay hango sa iba't ibang wika ng bansa at mga dayuhang wika na sumakop sa atin. 


2. Dahil sa wikang ito, nagbubuklod-buklod ang dating hindi magkaintindihang mga Pilipino. 


3. Matamis at malambing sa tainga ang ating wika kaya naman marami sa mga banyaga ang 
nais makapag-asawa ng Pilipina/o. 


4. Ito ang ating nakagisnang wika na nagpapatunay n gating pagkakakilanlan bilang Pilipino. 


5. Ito ang mahalagang kasangkapan sa buhay at daluyan ng komunikasyon. 


May mga tanong ba? 


Kung wala na , humanda sa pagsubok..... 


GALINGAN! 


GAWIN NATIN ITO: 
PANUTO: Basahin at unawain ang talata, alamin ang mga nawawalang salita: 


Noong 1937, iprinoklama ni dating pangulong , ang 
wikang Filipino mula sa mga pinagsama-samang mga wika ng bansa bilang ating 


wika. Ang wikang ito ang nagbubuklod sa mga 


upang ipakita ang pagkakaisa alang alang sa ikauunlad ng bayan. Ang isang Ilokano, bisaya o 
chavacano ay nagpunta sa ibang lugar sa bansa, gagamitin nila ang 

upang maintindihan at maipahayag ang kanilang saloobin, damdamin at ___ na 
epektibo naman. 


Pagwawasto: Rubriks kapag ang iskor ay: 
5 - Mahusay 

4-3 May natutunan 

2-1 - Muling Pag-aralan 


0- nga nga 


VIII. EBALWASYON: 


Bilang mag-aaral na Filipino, magbigay reaksiyon sa mga sumusunod:(10 pangungusap bawat 
isa) 


A. Filipino bilang wikang Pambansa 
B. Filipino bilang wika ng bayan 


C. Filipino bilang wika ng pananaliksik na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan 


AYAN TAPOS NA! 


Binabati ko kayo! Salamat at sinamahan ninyo ang bawat isa sa pagtuklas ng masiglang 
buhay ng wikang Filipino, ang function ng Filipino. Sana ay may natutunan kayo. Tandaan: 
Mag-aral kayo nang mabuti! 


IX. Mga Sanggunian: 

https ://www.slidesshare.net 
kwf.gov.ph..kasaysayan 
https://www.academia.ede 


https://brainly.ph 


GOD BLESS US ALL! 


